
Munaðarrit til stuð'ninfflWirlcju og lcrjstindómi ísleudingo. 
gefið út af h„nu ev. lút. kirljufélagi ísl. í Vestvjieimi. 


RITSTJÓRI JÚN BJÁliNASON. 


17. ÁRG. 


WINNIPEG, 1 APRÍL 1902. 


NR. 2. 


Sálmr 

eftir séra Valdemar Briem út áf Jóh. 5, 24—29. 



(Lag: 

1. Kirkjan stríðandi 
kallar bíSandi: 

Kemr endirinn alda. 
Lífssólin ljómar, 
lúSrinn hljómar. 

Drottinn dóminn mun halda. 


Faðir andstöjina.) 

3. Sólin rennahdi 
brunar brennandi 
fram úr ljósfögrum lundi. 
Kristr þá kallar, 
kyndóðir allar 
vakna værum af blundi. 


2. 


Djúpt í gröfunum, 
djúpt í höfunum 
kynslóS liðinna lýSa 
blíSlega blundar, 
bíðr hans fundar, 
bíSr frelsarans fríða. 



Upp úr gröfunum, 
upp úr höfunum 
látnir lifandi rísa,— 
mörg milíónin, 
mörg bilíónin; 
sigri lífsins þeir lýsai 


5- Dœm mér, dómandi, 
dýrSar-ljómandi 
lífsins ljós-krónu sanna. 
Lffsstundir linna; 
láttu mig finna 
landið lifandi manna. 



i8 

r 

I skugga hins almáttuga. 

Eftir séra Rúnólf Marteinsson. 


Hver sem býr undir varðveizln hins æðsta , sá hvílir 
ókult í skugga hi/is almátl/iga .—Sálm. 91, 1. 

Hvernig á maör aS skilja þessa grein ? MeS hverju rnóti 
getr maSr fengið mest út úr henni, haft mest gagn af henni ? 
Á maSr aS tœta hana sundr, orS fyrir orS, til þess aS sýna 
málfrœSislegan lærdóm sinnf Á maSr aS hanga í orSum og 
formum til þess aS sýna sitt eigið hugvit ? Á maSr ekki heldr 
aS gjöra sér sem ljósast,hvaö höfundrinn átti viS meS þessurn 
orSum ? Ætti þaS ekki aS vera ætlunarverk vort, aS finna 
kjarnann í hagsaninni ? 

ÞaS er margt í biblíunni, sem ekki verSr skiliS nema 
maSr þekki þjóðina, sem hana leiddi fram, GyðingaþjóSina, 
ekki einungis að því er snertir sögu, heldur einnig, meðal ann- 
ars, landslag það, sem þjóSin þekkti. Til þess að skilja einn 
höfund til hlítar þarf maðr helzt aS geta hugsaS eins og hann; 
en það getr maðr ekki til fulls nema rnaðr þekki hinar ytri á- 
stœSur, sem hafa haft áhrif á hugsan hans. 

En hvaS þýða þessi orS sálmaskáldsins ? 

ÞaS er varpað nýju ljósi yfir þau, þegar maðr athugar 
eitt einkenni landslags þess, sem Gyðingarnir þekktu. ÞaS 
er eyöimörkin. I suSr og austr frá Gyðingalandi liggja stór- 
kostlegar eyðimerkr. 

HugsiS yðr, kæru lesendr, mann á ferð í gegn um eyði- 
mörkina. Svo langt sem augaS eygir er eintóm auSn. Sums- 
staðar er ægisandr, sem liggr í bylgjum eins og hafið. Þegar 
vindrinn blæs, þyrlast sandrinn í loft upp og lemr ferðamann- 
inn í framan verr en nokkur snjóhríð. Sumsstaðar eru 
berir, gnæfandi klettar, hrikaleg björg og gapandigjár. Sums- 
staðar eru smásteinar með hvassar raðir, sem skera skó og 
fœtr ferSamannsins—, svo blóS hans drýpr í sporin. Hitinn 
er steikjandi, þorstinn kyeljandi, vatniS þrotið. Sandbarinn, 
þreyttr, blóSugr, þyrstr nærri til dauSans þráir ferSamaSrinn 
,,einn dropa af vatni til að kœla tungu sína“. Hann þráir aS 



19 


flýja undan hinni grimmu sól, sem kvelr hann. En hvert á 
hann aö flýja ? Er nokkuS annaö fyrir hendi en dauöinn á 
þessum skelfilega stað ? 

Allt í einu sýnist honum hann sjá lund í nokkurri fjar- 
lægö. Skyldi þaö í raun og veru geta verið svo ? En áör en 
langt líör er ferðamaðrinn kominn í lundinn, kominn úr jarð- 
nesku helvíti í jarðneska paradís. Þar er tær, svalandi upp- 
sprettulind, grœnt gras, angandi blóm, ilmandi ávextir, og 
umfram allt stór skuggasæl tré. Ferðamaðrinn svalar sér úr 
lindinni og hvílir sig í skugga eins trésins. Þarna er hann 
óhultr. Þó eyðimörkin sé örskammt frá, með sína dauðans 
auðn og brennandi sól, getr hún samt, með öllum sínum 
kvala-undrum, ekkert sakað hann þarna. Hann ,, hvílir 
óhult í skugga“ trésins. 

Það er til önnur eyðimörk, eyðimörk mannlegs lífs. A 
henni eru staddir allir, sem eru án guðs í heiminum. Hún er 
œgilegri en nokkur eyðimörk í ríki náttúrunnar, því hún nær 
ekki einungis að takmörkum hins jarðneska lífs, heldr er hún 
bústaðr þeirra í eilífðinni, sem dvalið hafa í henni hér í 
tímanum. 

Án guðs er tilvera heimsins óskiljanleg, mannlífssárin 
grœðslulaus, maðrinn sjálfr tilgangslaust dýr, tilveran öll 
blind heimska. Án guðs væri það, sem bezt og almennast er 
innblásið í mannlegar sálir á öllum tímum og öllum stöðum, 
lygi, og þar af leiðanda væri enginn sannleikr finnanlegr fyrir 
manninn nokkursstaðar. Hvílík eyðimörk ! 

Hugsið yðr mann staddan á þessari eyðimörk. Fyrir 
honum er mannlífið eintóm gróðrarlaus auðn. Þar er ekkert 
fagrt, ekkert, sem svalar, ekkert, sem huggar. Stormarnir 
skella á; en þar er engin hönd, sem styðr. Honum blœðir 
á grjóturðum lífsins; en þar er enginn, sem grœðir. Sólar- 
hitinn steikir; en þar er ekkert hæli til að flýja í. 

Jú, eitt. Jesús segir: „Ivomið til mín, allir þér, sem 
erviðið og þunga eruð hlaðnir; eg vil gefa yðr hvíld. “ ,,Eg 
em vegrinn, sannleikrinn og lífið; enginn kemr til föðursins 
nema fyrir mig. “ ,,Hver sem vill, hann taki gefins lífsins 
vatn. “ 



20 


Þannig býör Jesús öllum mönnum aö leiöa þá úr eyði- 
mörkinni og yfir í lundinn síns himneska fööur. Sá, sem 
ekki þiggr boðiö, verðr kyrr í eyöimörkinni. En hver sem 
flýr í lundinn, getr stöðugt svalað sér á lífsins vatni, endr- 
nœrzt af ávöxtum guðs orðs, í öllu sínu mótlæti fengið hugg- 
un, og jafnvel mitt í sínu erviöi hvílzt í skugga guðs náðar, er 
ver hann fyrir þeim öflum, sem vilja gjöra sál hans að eyði- 
mörk. Að flýja til guðs frá syndum sínum er ætíð eins og að 
flýja úr eyðimörk í hinn inndælasta lund. Sá, sem velr sér 
stöð hjá guði, er eins og sá, sem dvelr í skugga trés. Þetta 
er þýðing orðanna, sem vér byrjuðum með og nú endum með: 

,,Hver, sem býr undir varðveizlu hins œðsta, sá hvílir 
óhult í skugga hins almáttuga. “ 


Nýja Islantls-ferð. 

Síðan skömmu eftir ársþing kirkjufélagsins hið síðasta, 
það er haldið var á Gimli, hefir viö því verið búizt, að kirkj- 
an í Mikley yrði vígð í Marzmánuði þetta ár. Um sama leyti 
virtist þá einnig hentugt að hafa nokkra trúarsamtalsfundi í 
Nýja íslandi. Og stóð jafnvel til, að einn slíkr fundr yrði 
haldinn í hverjum söfnuði þar. En er fœrðist þeim tíma 
nærri, var sýnt, að eigi myndi unnt að hafa nema fáa fundi, 
helzt sökum þess, hvernig á stóð fyrir prestununr, sem heima 
eiga í Nýja íslandi. Séra Oddr V. Gíslason gat ekki verið 
heima í þeim mánuði, og séra Rúnólfr Marteinsson var tals- 
vert bilaðr á heilsunni, svo að ekki virtist á það hættanda að 
framfylgja hinni upphaflegu fundahalds-hugsan. Niðrstaðan 
var sú, að auglýsing var látin út ganga um trúarsamtalsfundi 
að eins á tveim stöðum í Nýja íslandi—á Gimli og að Hnaus- 
um í Breiðuvík. Eftir þá fundi skyldi kirkjuvígslan í Mikley 
fram fara. En daginn áðr en eg átti að leggja á stað héðan 
frá Winnipeg norðr til Nýja íslands í því skyni að vera á 
fundum þessum og vígja kirkjuna í eynni fékk eg bréf frá 
skrifara Mikleyjar-safnaðar, þar sem mér er skýrt frá því, að 
meiri hluti safnaðarfulltrúanna þar vilji, að kirkjuvígslunni sé 



21 


frestaö sökum mislinga, er þá gangi í þeirri byggð. En vegna 
samtalsfundanna í byggðunum á meginlandi, sem auglýstir 
höföu verið, hlaut eg þó aö fara norðr. Séra N. Steingrímr 
Þorláksson í Selkirk var fastráöinn í því að vera meö mér á 
þeirri ferð. I söfnuði hans í Selkirk skyldi og samtalsfundr 
haldinn á sunnudagskvöld 9. Marz. Enda vorum við séra 
Friðrik J. Bergmann komnir þangað í tœka tíð. En hvorki séra 
Björn B. Jónsson né séra Hans B. Thorgrímsen gat komið. 
Selkirk-fundrinn var fjölmennr—í kirkju safnaðarins þar. 
Inngangsrœðuna hélt séra Friðrik. En efnið á þeim samtals- 
fundi og eins hinum, sem síðar voru haldnir í Nýja íslandi, 
var um það aS triia kristilega. Næsta dag sneri séra Friðrik 
heimleiðis til Winnipeg—því hann gat ekki verið burtu frá 
kennslustarfi sínu í Wesley College—, en við séra Steingrímr 
ókum norðr að Gimli og höfðum mjög greiða og góða ferð. 

Að kvöldi næsta dags, þriðjud. 11. Marz, var haldinn 
samtalsfundrinn á Gimli. Hann átti að verða fyrr um daginn, 
en jarðarför stúlku einnar þar í nágrenninu, dóttur eins af 
frumbyggjum þeirrar byggðar (Árna Oddssonar frá Grenivík 
við Eyjafjörð), sem látizt hafði eftir langan og harðan sjúk- 
dóm, hamlaði því. Líkfylgdin var mjög fjölmenn og útfarar- 
athöfnin gekk inn á hinn fyrirfram ákveðna fundartíma. 
Varð því að fresta fundinum til kvölds, og fyrir þá sök varð 
hann fámennari en ella myndi. Það varð mitt hlutverk að 
halda inngangsrœðuna á þeim fundi. En sjálfr var drottinn 
áðr búinn að halda þar inngangsrœðu verklega með sorginni 
þar á staðnum út af láti stúlkunnar, sem eðlilega var svo aug- 
sýnileg við útförina hjá hinum aldrhnignu foreldrum, unnusta 
hennar og mörgum öðrum. Slík sorg er hin lang-bezta inn- 
gangsrœða, þegar umtalsefnið er um það ,,að trúa kristilega 11 , 
eins og eg líka við það tœkifœri minntist á. Elskan syrgjandi 
andspænis dauðanum hefir það í för með sér, að meginmál 
trúar vorrar, hið dýrðlega sannleiksmál um Jesúm Krist kross- 
festan, dáinn og frá dauðum upp risinn, kemr fram úthleypt 
fyrir hinum andlegu augum vorum. 

Á miðvikudag fórum við séra Steingrímr ásamt séra Rún- 
ólfi Marteinssyni norðr eftir Winnipeg-vatni allt til Hnausa í 



22 


Breiöuvík. Og í skólahúsinu þar var hinn ákveðni trúarsam- 
talsfundr haldinn eftir hádegi næsta dag, hinn 13. Séra 
Steingrímr hélt inngangsrœöuna á þeim fundi. Og svo töl- 
uðum vér til skiftis, þessir þrír prestar. Enginn leikmaör tók 
þar til máls, en auösætt var, aö almennt var þeim umrœöum 
veitt hin ágætasta eftirtekt. Og víst voru menn þar engu 
síðr þakklátir fyrir það, sem talað var, en áfundunum hinum. 
En fremr var þessi fundr fámennr, hvernig sem á því kann 
aö hafa staðið. 

Á föstudag, hinn 14., var veðrið, sem að undanförnu 
hafði verið hið ágætasta, tekið að versna, komið frost og fjúk 
nokkurt. Þá héldum vér prestarnir norðr að íslendingafljóti 
til guðsþjónustusamkomu í Lundi, sem fyrirfram hafði boðuð 
verið. Og prédikaði eg þar, að áliðnum degi, í félagshúsi 
einu, sem bœndr hafa reist, út af öðru orði Jesú á krossinum. 
í því húsi heldr Brœðrasöfnuðr, sem séra Oddr V. Gíslason 
þjónar, guðsþjónustur sínar. Áðr en guðsþjónusta þessi 
byrjaði var sendimaðr kominn þangað upp að Fljóti utan úr 
Mikley með boð til séra Rúnólfs um að bregða sér út í ey til 
að jarðsyngja nýlátna konu. En með því að hann var þá 
all-lasinn og veðrið tekið að harðna þorðum vér ekki að láta 
hann fara í þá ferð. í hans stað fór séra Steingrímr út sam- 
kvæmt góðfúslegu tilboði hans, og fór þegar undir eins um 
kvöldið, ætlaði svo að koma á næsta degi þaðan að utan og 
prédika á Gimli á sunnudaginn 16. Marz, og sania dag átti eg 
að prédika í syðra skólahúsi Árnesbyggðar. En þetta fór 
mjög á aðra leið. Hr. Tryggvi Ingjaldsson, einn af frum- 
byggjunum í landnáminu nýja upp af Efri byggðinni við Is- 
lendingafljót, og einn þeirra, er sátu í fyrra á kirkjuþinginu á 
Gimli, ók með séra Steingrím út til Mikleyjar. En eftir að 
þeir voru farnir vorum við séra Rúnólfr á smáfundi einum f 
húsi hr. Kristjóns Finnssonar með fáeinum mönnum úr ná- 
grenninu til þess að rœða um kirkjumála-ágreining nokkurn, 
er þar hefir risið upp og leitt til þess, að séra Oddr hefir sagt 
Brœðrasöfnuði upp prestsþjónustu. Þetta var tilraun til að 
miðla málum. En óvíst er, hvort nokkur verðr árangrinn. 
Einhuga um það virtust þó allir þar vera, að tvískifting í 



23 


safnaöarlegu tilliti á því svæði — viö FljótiS hið neðra — geti 
ómögulega oröiö kirkjulífmu til eflingar. Búizt var viS, a 5 
flokkarnir hefði síðar og áðr en langt um liði annan samtals- 
fund til þess að reyna aS jafna ágreiningsmál sitt og ná kirkju- 
legri samvinnu, sem og- sannarlega er brýn lífsnauSsyn fyrir 
almenning á því svæSi. 

Eftir hinn nmgetna samrœöufnnd, sem ekki var úti fyrr 
en nokkru eftir aS dimmt var orSiS, gistum við séra Rúnólfr 
aS Ósi hjá hr. Lárusi Björnssyni um nóttina í bezta yfirlæti. 
En er viS vöknuSum næsta rnorgun, var nálega glórulaus 
blindbylr skollinn á. Snjókyngiö, sem hlóS niSr, var fjarska- 
mikið, stormrinn bálhvass og frostið hart. Ut í þessa iSu 
lögSum viS séra Rúnólfr þó og héldum suSr eftir skógarbraut- 
inni þar til viS komum aS Kirkjubœ örskammt norör frá 
Hnausum til hr. Baldvins Jónssonar, kirkjuþingsmanns frá í 
fyrra. Þá komumst viS ekki lengra fyrir ófœrS og harSviðri. 
Hvíldumst viö svo þar allt til mánudags. Þá var veörinu loks 
tekiS aS slota. Þó fórum viS þann dag aö eins aS Hnausum 
og sáturn þar hjá hr. Birni Skaftason allt til fimmtudags- 
morguns. Um gestrisnina á þessum stöSurn þarf ekki aS 
tala. Hún var margreynd áör. Á miSvikudag kom séra 
Steingrímr heill á hófi úr evnni. En útför konunnar þar 
hafSi dregizt til þriöjudags. Til allrar hamingju var troSin 
slóS eftir endilöngu Nýja Islandi áSr en viS séra Steingrímr 
lögSum á staS með séra Rúnólfi suör frá Hnausum og milt og 
gott veðr komið, svo akferöin þaSan og aS Girnli gekk slysa- 
laust og hindrunarlítið. Á Mœri, 3 mílur fyrir norðan Girnli, 
skildunr við utanbyggSarmennirnir viS séra Rúnólf á heimili 
hans. Um nóttina á Gimli vorum viS hjá hr. Stefáni Jones, 
þar sem viS einnig höföurn gist á norSrleiSinni, og nutum að 
nýju alls hins bezta. Næsta dag komumst viS alla leið til 
Selkirk. Þá bráönaSi snjórinn óðum og hœg rigning kom, er 
á leiS daginn. Mjög þungfœrt var œkiö þangað til kom upp 
á ísinn á RauSá. Og eg var sárþreyttr, er eg háttaöi um 
kvöldið í húsi séra Steingríms. Á laugardagsmorgun kom eg 
heim meö járnbrautinni frá Selkirk. 

Þetta er í fyrsta siun, sem trúarsamtalsfundir hafa haldnir 



24 


verið í Nýja íslandi á tímabili því, er iiðiö er síöan kirkju- 
félag vort var stofnað, að undanteknum samskonar fundi að 
Gimli í sambandi við ársþing þess síðastliðið sumar. Eftir 
ástœðum heppnuðust fundir þessir vel viðunanlega. Hluttaka 
leikmanna í rœðuhöldunum á fundinum á Gimli var fullt eins 
góð og mikil og vér höfum átt að venjast að undanförnu ann- 
arsstaðar við slík tœkifœri. En að því er snertir samtals- 
fundinn í Selkirk, þann er í þetta skifti var haldinn, þá var 
það einkennilegt, að það voru eingöngu utansafnaðarmenn, 
sem þar tóku til máls af hálfu leikmanna. Af vígslu kirkj- 
unnar í Mikley gat samkvæmt áðr sögðu ekki orðið í þetta 
sinn. En þessi ferð vor til samtalsfundanna í Nýja íslandi 
verðr mönnum líklega lengi minnisstœð sökum hins stórfellda 
snjó-áfellis, sem kom fyrir að þeirn nýafstöðnum. Eg hefi 
aldrei séð slíkan hríðarbyl hér í Ameríku. Þetta hefði fyrrum 
verið kallað gjörningaveðr. En nú er sú hjátrú senr betr fer 
útdauð hjá fólki voru. Og í augum þeirra, sem hafa lært að 
trúa kristilega , eru slík umbrot í náttúrunni, slík dimm og 
hörð óveðr, hátíðleg tákn hinna œgilegu rnótlætishríða, sem 
drottinn náðarinnar einatt af vísdómsráði sínu lætr koma fyrir 
á mannsæfinni, ekki sízt þeirra, sem standa honum allra næst. 
Af fólki því, er sókti fundi þessa í Selkirk og Nýja íslandi, 
muna þá líka væntanlega þeir og þær, sem mest hafa af mót- 
lætisreynslu að segja frá liðnurn æfidögum, öllum öðrum betr 
eftir því sannleiksorði, er við þessi tœkifœri var fram borið 
um það að tn'ia kristilega. 

_ J ' BJ ' 

Prestaskortrinn. 

Eftir séra Björn B. Jónsson. 

(Niðrlag.) 

En hvernig eigum vér að fara að, svo vér fáum ungu 
mennina vora efnilegu til að búa sig undir prestskap og gjör- 
ast kennimenn hjá oss ? 

Eina ráðið er að vekja söfnuðina og allan vorn kristna 
lýð til meðvitundar um skyldu sína í þessu efni. Heilagr 
andi talaði til safnaðarins í Antíokkíu forðurn og sagði; 



,,Takið frá handa mér Barnabas og Sál til þess verks, er eg 
hefi þeim ætlað. “ Heilagr andi talar enn til safnaSanna og 
býðr þeim að ,,taka frá“ handa sér efnilegustu ungmennin til 
að vinna það verk, er hann ætlar þeim, gjörast trúboðar og 
prédikarar. Hlusta söfnuðirnir á bœnafundum sínum og sam- 
komum á þessa rödd heilags anda ? Eða finnast þeir hvergi í 
söfnuðum vorum, Barnabas og Sál ? Jú, ungmennin eru til, 
en söfnuðirnir leita ekki að þeim. Mörg ófundin prestsefni 
eru vafalaust í sunnudagsskólum vorum og bandalögum. 
Prestrinn og sunnudagsskólakennararnir eiga að reyna að 
finna þau. Það á að vera sameiginleg brennandi þrá alls 
safnaðarins að fá unga menn innan safnaðarins til að búa sig 
undir að verða trúboðar. Að sjálfsögðu þarf söfnuðrinn þá 
að bera hina mestu virðing fyrir prédikara-embættinu og sýna 
það í hvívetna. Þá fer eigi hjá því, að góðir og guðelskandi 
unglingar verða fúsir að láta velja sig til þess embættis. 
Mikið gæti líka hver söfnuðr gjört máli þessu til hjálpar með 
því að hvetja gáfaða unglinga til skólagöngu og, ef á þyrfti að 
halda, styrkja þá til náms. Væri slík ungmenni send til 
náms í skóla vorrar eigin kirkju, væri ekki ólíklegt, að margir 
þeirra hneigðist þar að kennimanns-embættinu, enda þótt 
þeir alls ekki væri í því ákveðnir, þegar þeir fyrst kœmi í 
í skólann. í þessum lútersku skólum yrði þeir vaktir fyrir 
þann trúboðs-anda, sem þar ríkir. 

Og svo eru það líka og umfram allt kristnu foreldrarnir 
vor á meðal, sem þurfa í þessum skilningi að vakna. Hvað 
ætti fremr að geta glatt hjarta kristins foreldris en það, að 
guð virti son þess maklegan þeirrar náðar að verða þjónn 
Krists og sendiboði ? Hví líkjast vorar kristnu mœðr nú ekki 
lengr þein< Önnu,móður Samúels, Elízabet,móður Jóhannesar 
skírara, og Evníku, móður Tímóteusar,sem helguðu guði börn- 
in sín frá fœðing þeirra ? Sumir foreldrar mega ekki heyra það, 
að sonr þeirra gjörist Krists þjónn.prestr. Fyrir sumum þeirra 
vakir það, að staðan er álitin of örðug, of þung. En fyrir 
sumum foreldrum vakir aftr syndsamleg eigingirni ; álíta, að 
sonrinn geti náð glæsilegri_ og betr launaðri stöðu. Hvílík 
synd ! Hugsið, kristnu foreldrar,um guð föður,sem svo elskaði 



2 6 


heiminn, að hann gaf sinn eingetinn son. Af elsku til vor 
aumra manna gaf gu 5 oss soninn sinn, meira að segja gaf 
hann til písla og dauða. Ef vér metum nokkurs þá gjöf guös, 
hve ljúft ætti oss þá aS vera að gefa guSi aftr börn vor og 
helga þau þjónustunni í guSs ríki, gefa syni vora Kristi, svo 
hann sendi þá til mannanna meS gleSiboSskapinn. Upp á 
þetta mættum vér syngja hiS gullfagra sálmsvers: 

,,Hinn góða son mér gafstu þinn, 
já, gafst hans líf í dauSa, 
að lækna synda-sjúkleik minn 
og sefa beiskju nauða; 
ó, skyldi eg í skautiö þitt 
þá skorast undan barnið mitt 
aS leggja Ijúfu geSi 
og lofa þig með gleöi?“ 

En svo eru það um fram allt ungmennin vor sjálf, sem 
þurfa að vakna. Ef til vill lesa einhverjir unglingar þessar 
línur. Mig langar til að biðja alla drengina, sem þessi orð 
sjá eða heyra, að fletta upp spádómsbók Esajasar og lesa þar 
í 6. kap. átta fyrstu versin. Og þegar þeir koma að áttunda 
versinu, þá hlusti þeir vel á raust hins alvalda, er hann segir: 
,,Hvern skal eg senda? Hver vill vera vor erindsreki ?“ Og 
biðji þeir svo guð aS gefasér náð til aS svara af öllu hjartaeins 
og spámaðrinn: ,,Sjá, hér em eg; send þú mig!“ — Ungu 
vinir ! ÆtliS ekki, að hiö mesta hnoss lífsins sé auðr og upp- 
hefð. Álítið ekki, að mesta lánið sé í því fólgiÖ aS fljóta með 
straumnum og elta skugga veraldlegs hégóma. Stórar sálir 
og göfugir andar fyrirlíta veraldar-auSinn og metorS heimsk- 
ingjanna. Til þess eins er vert aS lifa aS vinna eitthvert gott 
og nytsamt verk, draga úr sársauka lífsins og gleðja með- 
brœSrna. HvaS sakar það, þótt vér ekki höfum auð? Jesús 
var fátœkr. HvaS sakar það, þótt vér séum lítilsvirtir ? 
Jesús var af mönnum fyrirlitinn. HvaS sakar þaS, þótt vér 
þurfum aS stríða ? Jesús stríddi og sál hans var hrygg allt til 
dauða. — ,,Efl býð þér, þú ungi maSr, aö þú rísir upp“ — 
sagði Jesús. I Jesú nafni er yðr nú boðiS, ungu menn, aS 
rísa upp, rísa upp af svefni og ganga fram og berjast fyrir 
Krist og kristindóminn meðal landa ySar hér. Konungrinn 



27 


býSr yðr aö gjörast foringjar í fylkingum hersveita hans 
Skorizt eigi undan því að gjörast trúboSar og kennimenn. 
Þér treystiS ySr ekki ? Jú, Kristr skal fara meS ySr, og þá 
megiS þér treysta ySr. ÞaS er eigi veriö aS rœSa um þaS, 
aS þér vinniö ySr frægS og frama eSa verSiö ,,miklir menn “. 
Nei, þér eigiS aö hugsa eins og maörinn, sem orkti þetta 
erindi: 

,,Þó aS eg í anda-stríöi 
aldrei verSi bitrt sverö, 
nœgir mér þaS, ef eg aS eins 
andans traustr stafr verS. 

Þótt eg brjóti’ ei borgarmúra 
básúnu meS sterkum gný, 
gjör mig, herra, hiröispípu, 
hér sem Ijúft sé blásiö í!“ 

Þegar söfnuSir vorir, foreldrarnir og ungmennin vakna 
til meSvitundar um heilaga skyldu sína, verSr ekki framar 
neinn prestaskortr hjá oss. 

,,Ó, guS! í tíma vek oss vel. “ 


Nýja skoðanin á biblínnni. 

,,The Lutheran“, aöal-málgagn General Council-manna, 
hefir nýlega (20. Febr.) komiö meS ritstjórnargrein, sem 
skýrt og skorinort bendir til þess, hve mikiö sé íhúfi, ef menn 
aShyllast hina nýju — ,,frjálslyndu“ — skoöan á biblíunni. 
Tilefni greinar þeirrar voru ritgjörSir nokkrar í ,,Indepen- 
dent“, mjög merku, en ólútersku trúmála-tímariti, sem út er 
gefiS í New York. Var þar rœtt u:n hættur á leiö guSfrœSing- 
anna, einkum þeirra, er halda vilja fast viö þá skoöan á 
biblíunni, aS hún sé í heild sinni guöinnblásin bók. Því 
,,Independent“ er á móti þeirri skoöan. I ,,Lutheran“ eru 
nú til fœrö talsvert mörg brot af þessum ritstjórnargreinum í 
, ,Independent“. MeSal annars þetta: 

,, AS því er oss viröist hafa þeir, sem nýju skoSanina hafa 
á biblíunni, lagt fram svo sterkar sannanir fyrir máli sínu og 
fengiS sér svo almennt fylgi, aS sú skoöan er nú í reyndinni 
ofan á. Þaö lítr ekki út fyrir, aö íhaldsstefna hinna eldri 



28 


guðfrœðinga, sem kenndu óskeikulleik biblíunnar, verði lengr 
varin. Svo fáir eru nú orðnir lærðu mennirnir, sem halda 
þeirri skoöan. Hafi meiri hluti nútíöarguöfrœðinganna, sem 
nú eru orðnir ofan á, rangt fyrir sér, þá er þaö skylda hinna 
yngri að rannsaka rök þau, er menn bera fyrir sig, og leiö- 
rétta ályktanirnar, sem út af þeim hafa verið leiddar. “ 

,,Því muni allir vel eftir því sem algildri reglu, að sann- 
leikrinn er hættulaus, eftir að menn eitt sinn hafa fundið hann, 
og að ekkert annað er hættulaust. Og muni menn einnig 
vel eftir því, að allar tilraunir til að hindra leit eftir sann- 
leikanum hvort heldr er beinlínis eða óbeinlínis eru jafn- 
árangrslausar eins og það að vilja skrúfa lok ofan á eldfjall. “ 

Við þessi ummæli gjörir ,,Lutheran“ svo látandi at- 
hugasemd: 

Einhver kynni sennilega að spyrja: Hvernig víkr því 
við, að ýmsir mestu hœfileikamenn, sem nokkurn tíma hafa 
birzt í kirkjunni, hálærðir, guðhræddir leitendr sannleikans, 
voru þess fulltrúa, að þeir hefði fundið sannleikann, og hinu, 
að ,,sannleikrinn er hættulaus, eftir að menn eitt sinn hafa 
fundið hann“—svo framarlega sem nýja skoðanin á biblíunni 
er rétt ? Hvað er sannleikr ? Er það sannleikr, sem fær 
,,meiri hlutann“ með sér? 

Annað brot úr ,,Independent“ hljóðar svo: 

,,Með hverju móti verðr því koinið til leiðar, að hætta sú 
og tjón, er óhjákvæmilega hlýtr að leiða af breyting guð- 
frœðiskenninganna um þetta mál, verði sem minnst?“ Upp 
á þá spurning svarar sama blað þessu: ,,Vér vitum að eins 
eitt ráð til þessa, en það er f því fólgið, að menn hafi það vel 
hugfast, að það í trúarbrögðunum, sem snertir skynsemina, 
hlýtr æfinlega að þoka fyrir því, sem er algjörlega andlegs 
eðlis. Menn haldi sér fast við guð og muni eftir því, að guð 
er guð eins fyrir því, þótt sú eða sú sagan um það, að hann 
hafi í fornöld, nokkrum þúsundum ára fyrir vora tíð, talað við 
menn, kynni að reynast að eins guðrœkileg þjóðsaga. Guð 
er guð og faðir vor framvegis og vér höfum heilaga skyldu til 
að elska hann, þjóna honum og biðja hann, þótt sanna megi, 
að hann hafi ekki varðveitt líf Jónasar í kviði hvalfiskjarins 



29 


eöa hina guöhræddu GySinga í eldofninum, og oss er eins 
fyrir það óhætt aS treysta hluttekning hans í raunum vorum 
og umhyggju hans fyrir lífi voru. “ 

Þessu, sem nú var tilfœrt úr ,,Independent“, svarar 
,,Lutheran“ þannig: 

Vera má, aS ritstjóri blaSsins ,,Independent“ og ýmsir 
aSrir, sem aShyllast nýju skoSanina á biblíunni, geti án þess 
aS bifast haldiS sér í guS þrátt fyrir þaS, þótt þeir hafi sann- 
fœrzt um, að margt finnist í bók þeirri, er Kristr og postular 
hans ávallt könnuSust viS sem heilaga ritning, af guSi inn- 
blásna og óbrigSula reglu fyrir trú manna og lífi, sem ekki sé 
annaS en guSrœkilegar þjóSsagnir. En hitt er víst, aS fyrir 
lang-flestum mönnum, sem á annaS borS láta af því verSa aS 
tileinka sér þessa ,,frjálslyndu“ skoSan á ritningunni, fer 
svo, aS þeir geta ekki haldiS kristinni trú fastri, hversu mik- 
illi orku sem þeir beita til þess aS missa ekki trúna á guS. 

AuSsætt er þaS, aS drottinn vor Jesús Kristr trúSi sög- 
unni um Jónas spámann og talaSi um hana sem teikn greftr- 
unar sinnar og upprisu (sjá Matt. 12, 39—40). Og vér höf- 
um gilda ástœSu til aS ætla, aS hann hafi litiS á söguna um 
,,hina guShræddu GySinga í eldofninum“ sem bókstaflega 
sanna. En samkvæmt nýju guSfrœSisskoSaninni á hann ann- 
aöhvort ekki aS hafa haft neitt vit á því, hvaS í slíkum efn- 
um var satt og ósatt, eins og allir samtíSarmenn hans meSal 
GySinga, ellegar, hafi hann vitaS betr, lagaS sig algjörlega 
eftir hjátrú þeirra og hleypidómum og notaS hinar guðrœki- 
legu þjóSsagnir í hinum mikilsmetnu helgiritum þeirra til 
þess aS kenna mönnum háleit siSferSisleg og andleg sannindi. 
En meS því aS tileinka sér slíkar skoSanir á Iíristi og bók 
bókanna hafa menn kippt burt sjálfum grundvelli hinnar 
kristnu trúar sinnar. 

Ritstjórinn getr svo lengi sem honum þóknazt sagt: 
,,Andi og tilgangr kristindómsins er algjörlega óháðr þessnm 
mismunandi trúarskoSunum, því að hann liggr miklu dýpra 
en froðumál hinna kirkjulegu trúarjátninga. “ En saga kirkj- 
unnar og teikn tímanna mótmæla þessu. ÞaS er hœgSarleikr 
fyrir hann aS koma meS önnur eins orS og þessi: ,,ÞaS eitt 



getum vér sagt, að vér verðum a 5 foröast hættu trúleysisins 
meS því aS vera guShræddir, alveg á sama hátt og vér hætt- 
um því aS gjöra illt meS því aS læra aS breyta vel. “ En und- 
irstaSa kristinnar trúar eru atburSir þeir og sannindi þau, sem 
frá er skýrt í guðs orði ritningarinnar; og þegar maSrinn sá eöa 
sá missir trú á því orSi og telr sér heimilt aS hafna sérhverju 
því í innihaldi þess, sem eigi fær samrímzt hyggjuviti hans eSa 
tilhneigingum, þá mun reyndin verSa sú, aS honum veitir 
afar torvelt aS vera guSræddr, í hinum biblíulega skilningi 
þess orSs. 

ViS því má búast, aS viS oss verSi sagt, aS kristnir menn 
hafi veriö til áör en nýja testamentiö varS til. Og aS sjálf- 
sögSu játum vér því hiklaust. En þaö, sem þessum fyrstu 
kristnu mönnum var kennt, og þaö, sem þeir trúöu, voru ein- 
mitt hinir miklu atburSir og lærdómar, sem síöar voru í letr 
fœrSir í guöspjöllunum og öllum hinum ritum nýja testament- 
isins. Og myndi postularnir viö engan þann mann hafa kann- 
azt sem kristinn mann, sem þeim neitaöi. Þeir lögöu hina 
mestu áherzlu á þá atburöi og lærdóm trúarinnar; og trúar- 
játningarnar, sem lýsa yfir því, aö þaö sé sannleikr sáluhjálp- 
arinnar, eru ekkert ,,froöumál“, heldr vitnisburSr hinnar 
sönnu kirkju um ,,þá trú, sem heilögum hefir einu sinni veriö 
kennd“. 

,,ALDAMOT“ fyrir 1901 eru nýkomin út, prentuö eins 
og í fyrra og hitt hiö fyrra hér í Winnipeg í prentsmiöju Lög- 
bergs. Þaö er ellefti árgangr þess kirkjumálarits, sem nú 
eins og áðr hefir veriS gefiö út af prestum kirkjufélagsins vestr- 
íslenzka. Og eins og áör er séra FriSrik J. Bergmann rit- 
stjóri þess. Enda er lang-mest í þessu ,,Aldamóta“-hefti 
eftir hann. EfniS er þetta: i. Aldaróör (, ,Guö veit það“), 
langt og fagrt kvæSi eftir séra Valdemar Briem í minning síS- 
astliðinnar aldar, einkum aS því er snertir þjóð vora og ís- 
land. 2. „Þrándr í Götu“, fyrirlestr frá síöasta kirkjuþingi 
voru eftir ritstjóra ,,Sameiningarinnar“. 3. ,,Bókstafrinn og 
andinn“, kirkjuþingsfyrirlestr einnig frá því í fyrra eftir séra 
FriSrik. 4. ,,Undir linditrjánum“, bókmenntaþáttr með 



sama sniSi og áör hefir verið í ,, Aldamótum“- Þar eru rit- 
dómar kveðnir upp yfir 23 nýjum bókum og ritum íslenzkum. 
Fyrirlestrinn um ,,bókstafinn og andann“ er afar langr, enda 
sleppti höfundrinn nokkru úr því erindi, er hann flutti það á 
kirkjuþinginu. Séra Friðrik segir sjálfr (á bls. 148), að þessi 
ritgjörð sín taki við þar sem ritgjörð séra Jóns Helgasonar urn 
tilorðning gamla testamentisins í Tímariti Bókmenntafélagsins 
hættir. Skoðan þeirra á gamla testamentinu fer í sömu átt- 
ina. Þó tekr séra Friðrik það fram í þessum fyrirlestri, að 
langt sé frá því, að rannsóknirnar á þeim bókum ritningar- 
innar, sem hér er um að rœða, sé enn til lykta leiddar, og 
miklar lr'kur sé til, að ýmislegt breytist og þokist aftr nær 
hinu gamla (bls. 91). Líka telr hann það fremr ills vita en 
góðs, að ,,á Islandi hefir eiginlega engin einasta rödd látið til 
sr'n heyra til að andmæla hinum nýju skoðunum síðan farið 
var að halda þeim svo eindregið fram“ (bls. 74). Séra Lárus 
Halldórsson hefir nú reyndar r' blaði sr'nu ,,Fríkirkjunni“ 
sterklega og marg-oft mótmælt ,,kritr'kinni“, eins hr. Östlund 
aðventista-trúboði í ,,Frœkornum“. Og þvr' hefði ekki átt 
að gleyma, þó að hvorugr þeirra heyri r'slenzku þjóðkirkjunni 
til. Hitt er víst, að allt fólk r' þjóðkirkjunni hefir steinþagað 
við nýmælunum. Séra Friðrik gizkar á, að helmingr þeirra 
manna, sem fengið hafa guðfrœðilega menntan, sé fylgjandi 
hinum nýju skoðunum, en ,,hinn helmingrinn“—segir hann— 
,,hefir kristna alþýðu að lang-mestu leyti á sr'nu bandi býsna 
eindregið“ (bls. 73). „Lengra en þetta eru menn nú enn 
þá ekki komnir þar jafnvel sem lengst er búið að rœða málið“ 
o. s. frv. Enda leikr auðheyrt nokkur vafi á þvr' t' huga 
hans, hvort þessar nýju skoðanir, sem hann þó helzt er 
hlynntr, muni ,,eiga þvr' happi að hrósa að bera sigr úr býtum 
á endanum“ (bls. 71). 

Ritdómar séra Friðriks eru að vanda skemmtilegir, og 
sumir einkar rœkilegir. 

Prentunar-frágangrinn á þessum síðustu ,,Aldamótum“ 
er mjög prýðilegr. Verðið er eins og áðr að eins 50 cts. 
Agóði af sölu ritsins rennr r' skólasjóð kirkjufélagsins eins og 
flestum mun kunnugt. 


, ,Skóla-ljóð“ heitir kvæðasafn nokkurt, sem síðastliðið 
haust kom út í Reykjavík á kostnað Sigfúsar Eymundssonar, 
en búið undir prentan af séra Þórhalli Bjarnarsyni, lektor. 
Það eru úrvalsljóð eftir r'slenzk skáld 22 að tölu, öll nema eitt 



32 


(Eggert Ólafsson) frá 19. öldinni. Lang-mest af ljóÖunr 
þessum er þó eftir þá Jónas Hallgrímsson og Mattías Jokk- 
umsson, þar næst eftir Steingrím Thorsteinsson. KvæSin eru 
valin með tilliti þess, er búizt er viö aö helzt sé viö hœfi 
unglinga. Prentunar-frágangrinn er góör og kvæöavalið 
heppilegt. Kverið er 128 blaðsíður í litlu 8 blaöa broti. 
Æfi-ágrip'hvers höfundar í sem fæstum orðum er prentaö á 
undan kvæðum hans. 


Nú er Lúkasar guðspjall komiö út frá nefndinni í Reykja- 
vík, sem er aö eiga við endrbót á íslenzku biblíuþýðingunni, 
með sama sniði og guðspjöll þeirra Matteusar og Markúsar, 
sem áör voru komin. Séra Eiríkr Briem, prestaskólakennari, 
mun vera sá, sem helzt hefir unnið að þýðing þessa guðspjalls, 
samkvæmt því, er áðr hefir verið auglýst af hr. biskupinum, 
Hallgrími Sveinssyni, formanni nefndarinnar.—Sitthvað finnst 
oss athugavert við hinar nýju þýðingar guðspjallanna, helzt 
ýmsar óþarfar orðabreytingar frá því, sem verið hefir; en í 
heild sinni eru þýöingar þessar miklu nákvæmari en þær, sem 
að undanförnu hafa verið í höndum íslenzks almennings. — 
Hveft um sig af guðspjöllunum, sem þannig eru út komin, 
kostar að eins fáeina aura (15, 10 og 15 aura). Það mætti 
vel nota þessa guðspjalla-ritlinga í sunnudagsskólum vorum. 

í síðasta hefti , ,Eimreiðarinnar“ (vm, 1. h.) er ritgjörð 
ein löng og stór-merkileg, sem vér viljum benda lesendum 
vorurn á. Hún ei um alþýðuskólana í Danmörk. Höfundr- 
inn er hr. Jón Jónsson. Það er einhver sú ágætasta ritgjörð 
menntamálum viðvíkjandi, sem nokkurn tíma hefir birzt á 
vorri tungu. 

íslenzk nýja-testamenti eru nú að fá til kaups (60 cts.) hjá ritst. ,,Sam. “ 

Hr. Ólafr S. Þorgeirsson, 644 William Ave., Winnipeg, er féhirðir ,,Sam.‘‘. 

„VERÐI LJÓS!“—hið kirkjulega mánaðarrit þeirra séra Jóns Helgasonar og Haralds Níels- 
sonar í Reykjavík—til sölu í bókaverzlan H. S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cents. 
,,EIMREIÐIN", eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tímaritið á íslenzku. Ritgjörðir, mynd- 
ir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá H. S. Bardal, J. S. Bergmann o. fl. 
„ÍSAFOLD", lang-mesta blaðið á Islandi, kemr út tvisvar í viku allt árið; kostar í Ameríku 
$1.50. H. S. Bardal, 557 Elgin Ave., Winnipeg, er ú tsölumaðr. _ 

„SAMEININGIN" kemr út mánaðarlega, 12 númer á ári. Sunnudagsskólablaðið „Kenn- 
arinn" fylgir með „Sam." í hverjum mánuði. Ritstjóri „Kennarans" er sóra N. Stein- 
grímr Þorláksson t West Selkirk, Man. Árgangsverð beggja blaðanna að eins $1; 
greiðist fyrirfram.-j - Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, Canada,— 
títgáfunefnd: Jón Bjarnason, (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Ólafr S. Þorgeirsson. 
Björn B. Jónsson, N. Steingrímr Þorláksson. 

Prentsmiðja Lögbergs. — Winnipeg. 


